มูล เหตุ แห่ง นิกาย 

จาก หนังสือ ประ วํเต ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 
โดย อ. เสถียร โพ ธินัน ทะ 



บท นา 



มูล เหตุ แห่ง นิกาย 

๐๐๐ 

ทุก ศาสนา จำ ต้อง มี นิกาย 

ศาสนา ใหญ่ ๆ ทุก ศาสนา ใน โลก นี้ จะ ดำรง อยู่ โดย ไม่ มี การ 
แตก นิกาย นั้น ดู ไม่ มี เสีย เลย ทั้ง นี้ เพราะ เมื่อ ศาสนา นั้น ๆ แฝก ว้าง ออก 
ไป ใน หมู่ ประ ชุมชน ต่าง ชาติ ต่าง ภาษา ก็ ย่อม มี การ เปลี่ยน แปลง บ้าง เป็น 
ธรรมดา ยิ่ง ศาสนา ที่มี อายุ ยืน ๆ เช่น พระ พุทธ ศาสนา ศาสนา พราหมณ์ 
และ คริสต์ ศาสนา เป็น ต้น นั้น กาล เวลา และ ความ ผันผวน ของ โลก ย่อม 
ทำ ให้ มี การ เปลี่ยน แปลงอยู่ เอง อาจกล่าว ได้ ว่า ศาสนา เก่า ๆ ทุก ๆ 
ศาสนา ใน ปัจจุบัน นี้ ได้ ห่าง ไกล หรือ แปร ความ เป็น ไไเ จาก เมื่อ ครั้ง ปฐ ม- 
ก าล คือ ใน ยาม ที่ ศาสดา ของ ศาสนา นั้น ยัง มี ชีวิต อยู่ ไม่ มาก ก็ น้อย 
ศาสนา ใด ไม , มี การ เปลี่ยน แปลง ศาสนา นั้น ก็ ไม่ เจริญ ได้ และ ใน ที่ สุด จะ 
ต้อง ดับ สูญ หาย ไป อัน การ เปลี่ยน แปลง นั้น ไม่ ได้ หมาย เอา ถึง การ แก้ไข 
ตัว บท หรือ หลัก ปรัชญา ธรรม ของ ศาสนา เพราะ ถ้า เป็น เช่น นั้น จะ กลาย 
เป็น การ แต่ง ตั้ง ประดิษฐ์ ศาสนา ใหม่ ขึ้น ต่าง หาก แต่ หมาย ถึง การ แก้ไข 
วิธี การ และ ปฏิบัติ การ บางอย่าง ของ ศาสนา เท่า นั้น เพราะ เหตุ นั้น ทุก 
ศาสนา ถึง แม้ จะ มี นิกาย มาก มาย สัก เท่าไร และ ถึง แม้ จะ ล่วง กาล ผ่าน สมัย 
มา นมนาน แล้ว ก็ด หน้า ตา ดั้ง เดิม ของ ศาสนา ก็ หา ได้ เปลี่ยน แปลง ไป ได้ ไม , 
พระ พุทธ ศาสนา ของ เรา เป็น ศาสนา ที่ ยิ่ง ใหญ่ และ มี อายุ มาก ศาสนา หนึ่ง มี 
มนุษยชาติ ที่ นับถือ มาก มาย หลาย ร้อย ล้าน กง ล้อ แห่ง พระ ธรรม ของ 
สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธเจ้า ได้ หมุน เวียน ผ่าน ไป ตาม ประเทศ เหล่า นี้ 
คือ อินเดีย สิงหล พม่า ไทย เขมร ลาว ญวน หมู่ เกาะ มะ ลา ยู จีน ธิเบ ต 



๒ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

มองโกเลีย แมน จูเรี ย เกาหลี ญี่ปุน และ ถึง แม้ อาณาจักร ภาค ตะวัน ตก 
คือ อียิปต์ กรี ก ก็ ยัง มี ปรากฏ ร่อง รอย หลัก ฐาน ใน ประวัติ ศาสตร์ เรา เห็น 
ได้ แล้ว ว่า อาณาจักร ของ สมเด็จ พระ ลัมม าสัม พุทธเจ้า นั้น กว้าง ขวาง มหาศาล 
เพียง ไร และ เป็น การ แน่ นอน ที่ สุด ว่า ภาย ใน จักรวรรดิ อัน ยิ่ง ใหญ่ นี้ 
บรรดา ประเทศ บ้าน เมือง ที่ ขึ้น ต่อ พระ ธรรม ของ พระองค์ นั้น ต่าง ก็มี ภาษา 
ธรรมเนียม ความ นิยม ต่าง ๆ กัน ฉะนั้น เมื่อ รัศมี ซอง พระ พุทธ ศาสนา 
ส่ง ทอด ไป ถึง ก็ ย่อม ที่ จะ ต้อง สัมผัส ถูก วัฒนธรรม เหล่า นั้น และ แล้ว ก็ 
ต้อง ผสม กลม กลืน กัน ได้ จึง สามารถ เปล่ง รัศมี จรัส เรือง เพราะ ฉะนั้น 
นิกาย เป็น อัน มาก จึง ได้ ถูก เสก สรรค์ ขึ้น แต่ โดย ส่วน ใหญ่ พระ พุทธ ศาสนา 
แบ่ง ออก เป็น ๒ นิกาย คือ มหายาน และ เถรวาท หรือ อุต ต' ร' นิกาย กับ 
ทักษิณ นิกาย และ ถ้า พูด ถึง เรื่อง จำนวน นิกาย พระ พุทธ ศาสนา เป็น 
ศาสนา ที่มีนิ กาย มาก ที่ สุด ซึ่ง ทั้ง นี้ ล้วน แตก แยก ออก ไป จาก สอง นิกาย 
ใหญ่ ข้าง ต้น สอง นิกาย ใหญ่ นั้น อุปมา ดั่ง แอ่ง นํ้า บน ภูเขา ที่ เป็น บ่อ เกิด ของ 
นํ้า ตก และ นี้า ตก นั้น ก็ กลาย เป็น ลำธาร ไหล แตก แยก ออก เป็น แคว เล็ก 
แคว น้อย ฉะนั้น (คำ ว่า เถรวาท ยัง มี ที , ใช้ กัน แพร่ หลาย อีก คำ หนึ่ง ว่า 
“หีนยาน” แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ขอ เรียก เช่น นั้น เพราะ คำ นั้น มี ความ หมาย ใน ทาง 
ไม่ ดี ไม 1 เหมาะ สม จะ ใช้ เรียก นิกาย ใน พระ พุทธ ศาสนา เดียว กัน โปรด 
เข้า ใจ ตาม นี้ ด้วย) 

มูล เหตุ แห่ง นิกาย 

กล่าว ลำ หรับ พระ พุทธ ศาสนา ถ้า เรา จะ สอบ สวน ถึง ต้น ราก แห่ง การ 
มี นิกาย แล้ว ก็ ไม่ อาจ ที่ จะ ลืม นึก ถึง หลัก ใหญ่ ๆ . สาม หลัก ที่ พระ พุทธเจ้า 
ทรง วาง ไว้ นั่น คือ หลัก ของ การ คืกษ าเ ส่า เรียน ให้ เกิด ความ รู้ เรียก ว่า ปริยัติ 
หนึ่ง หลัก ของ การ กระทำ ตน ให้ ดำเนิน ตาม ธรรม ที่ ตน รู้ เรียก' ว่า ปฎิบ้ ติ 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ฅ 

หนึ่ง และ ผล ที่ ได้ รับ จาก การ ปฏิบัติ ที่ เรียก ว่า ปฏิเ วธ อีก หนึ่ง หลัก สาม 
ประการ นั้มีค วาม สำคัญ เกี่ยว โยง กัน อยู่ คือ ปริยัติ เปรียบ ดัง แผนที่ ชี้ ทาง ที' 
จะ ให้ ถึง แหล่ง ขุม ทรัพย์ ปฏิบัติ เปรียบ ทาง ค้น หา ขุม ทรัพย์ นั้น ตาม แผนที่ 
ปฏิเ วธ เหมือน การ เดิน ทาง ถึง จุด ขาด หลัก ใด หลัก หนึ่ง ความ สำเร็จ ผล 
ย่อม มี หา ได! ฝ การที่ นิกาย มี ความ เห็น แตก กัน ออก ไป นั้น ก็ เป็น เพราะ 
ความ บก พร อง ขาด หลัก ใด หลัก หนึ่ง ไป และ ที่ สำคัญ อย่าง ยิ่ง คือ ได้ ขาด 
หลัก ประ การที่ สาม “ปฏิ เวธ ธรรม” ไป เสีย เรา จะ พิจาร ญ, าลัง เก ต เห็น ได้ ว่า 
ปาง เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ยัง ทรง พระ ชนม์ สั่ง สอน เวไนย นิกร อยู่ 
ปราก ฏมีผู้ บรรลุ ถึง อริ ย ภาพ คือ มีผู้ ตรัสรู้ ธรรม กัน มาก มาย การ ปริยัติ 
และ ปฏิบัติ ดำเนิน ร่วม กัน ใน ทาง เดียว อริยมรรค เมื่อ มีผู้ เจริญ กัน อริ ย- 
ม ลก็ บังเกิด เป็น เงา ตาม ตน เมื่อ ต่าง คน ต่าง ได้ ชม เชย อริ ย ผล นั้น ด้วย ตน 
ของ ตน เอง แล้ว ทัศนะ คือ ความ เห็น ก็ ย่อม เป็น อัน หนึ่ง อัน เดียว กัน แต่ 
เมื่อ พ้น ยุค นั้น มา แล้ว กลับ ปรากฏ ว่า อริยมรรค เป็น แต่ เพียง เรื่อง ปรัชญา 
อัน น่า เรียน น่า รู้ที่ บรรจุ อยู่ ใน พระ คัมภีร์ เท่า นั้น จะ หา ผู้ มุ่ง ปฏิบัติ ตน อย่าง 
สมัย แรก ได้ น้อย ลง ทุก คน ส่วน มาก มุ่ง กัน แต่ จะ เรียน และ จำ ทรง พระ- 
พุทธ พจน์ กัน เป็น ปิฎก ๆ อริ ย ผล จึง ไม่ ค่อย เกิด ขึ้น เมื่อ ผู้ทรง ศาสนา 
มิ ได้ เป็น พระ อริยะ และ เมื่อ ความ คิด ใน การ ปริยัติ เพ้อ งฟูฃึ้ น ถึง ขีด สุด 
จน บาง ที กลาย เป็น ลัทธิ แปลก ๆ มี สัทธรรม ปฏิรูป เข้า มา เจือ ปน ผู้ 
รํ่า เรียน ก็ตีค วาม หมาย ตลอด จน อรรถาธิบาย สัจธรรม ด้วย ปุถุชน อัตโนมัติ 
ความ คิด ความ เห็น ของ คน แต่ ละ คน ที่มี ต่อ คัมภีร์ อัน ตน ไ ดัรํ่า เรียน นั้น 
แตก แยก ออก เป็น มติ ต่าง คน ต่าง เข้า ใจ อย่าง หนึ่ง อีก คน หนึ่ง เข้า ใจ ไป อีก 
อย่าง หนึ่ง ไม , ตรง กัน และ ต่าง ฝ่าย ก็ ยึด ถือ มติ ของ ตน ว่า ถูก ตรง ของ ผู้ อื่น 
ผิด เพราะ ปุถุชน เรา นั้น มัก จะ เข้า ข้าง ตน เอง เสมอ โดย มิ ใคร่ จะ คำนึง ถึง 
เหตุผล อะไร นัก และ เมื่อ ตน ถือ มติ ใด ก็ อด ไม่ ได้ ที่ จะ มี การ วิพากษ์ 




๔ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

วิจารณ์ เปรย บ เทียบ กับ มติ ของ ฝ่าย อื่น จึง ได้ มี การ โต้ วา ทะ กัน ระหว่าง กัน 

และ กัน ว่ไ ใคร จะ ตก ว่า ใคร หนัก เข้า ก็ เลย แตก สามัคคี แล้ว นิกาย ก็ เป็น 

เงา ตาม เขา มา ทัน ท เรื่อง เช่น นี้ โดย เฉพาะ อ ย่าง ยิ่ง ใน ชมพู ทวีป แล้ว มัก มี 

การ คด คาน โต้ คารม กัน ใน ข้อ ธรรม อย่าง เอา จริง บาง ที ถึง กับ วาง ชีวิต ของ 

ตน ไว้ เป็น เด ม พน ว่า ถ้า หาก แพ้ แล้ว จัก ยอม ให้ บั่น เคีย ร หรือ เป็น ข้า ทาส 

ตลอด ชีพ ประชาชน ตลอด จน พระ ราชา ก็ นิยม การ ใช้ เหตุผล เอา แพ้ เอา 

ชนะ กัน ด้วย วิธี ตีฝึ ปาก เช่น นี้ ปรากฏ ว่า ถ้า คณาจารย์ ใด พ่าย แพ้ ใน 

สงคราม โอษฐ์ ลัทธิ ของ คณาจารย์ ผ้นี้น ก็ พลอย อับ แสง ลง เพราะ พระ 
ฬิ ฟ 

ราชา และ ประชาชน ไม่ เคารพ นับถือ บาง ที ถูก ขับ ไล่ ไส ส่ง ออก นอก บ้าน 
เมือง เลย ที เดียว เมื่อ สถานการณ์ แวด ล้อม เป็น เช่น นี้ ก็ ย่อม จะ มี การ 
วิพากษ์ วิจารณ์ ความ คิด ของ กัน และ กัน ซึ่ง แม้ จะ เป็น ลัทธิ ศาสนา เดียว กัน 
ก็ ตาม ให้ เป็น ไป อย่าง ไม่ หยุด ยั้ง ต่าง ฝ่าย ต่าง พยายาม ยก ลัทธิ ของ ตน ให้ 
สูง เด่น ด้วย วิธี นานัปการ ฉะนี้ น การ โต้ คารม เพื่อ ทำลาย มติ ฝ่าย ค้าน จึง 
ยาก ที่ จะ หลบ หลีก ได้ และ พระ พุทธ ศาสนา ใน อินเดีย ยุค หลัง จึง ได้ 

สมบูรณ์ ด้วย เรื่อง ทำนอง นี้ ทุก ประการ 

จะ ยกต้ วอ ย่าง ให้ เห็น ใน ข้อ แตก ต่าง ทาง มติ เกี่ยว กับ ปัญหา เรื่อง 
นิพพาน และ จึต ภาย ใน วง การ พระ พุทธ ศาสนา ของ ไทย ซึ่ง เป็น ฝ่าย 
เถรวาท ล้วน ๆ แตก ยัง มี ความ เห็น ไม่ สอด คล้อง ต้อง กัน ได้ นัก ธรรมะ 
บาง พวก เห็น ว่า นิพพาน เป็น อนัตตา ซึ่ง ทั้ง นี้ อาศัย พระ พุทธ ภาษิต ข้อ ว่า 
สพุ เพ ธม มา อ น ตุ ตา ธรรม ทั้ง หลาย ไม 1 ใช่ ต้ว ตน เป็น ข้อ อ้าง •บาง พวก 
เห็น ว่า ที่ พระ พุทธเจ้า สอน อนัตตา ก็ เพื่อ จะ ให้ เรา รู้จัก อัตตา นี้นเ อง แต่ 
อัต ต าที่ นี้' โม่' ใช่ อัตตา 1 ขันธ์' ห้า ขันธ์ ห้า เป็ น อนัตตา ส่วน ธรรม ของ จริง คือ 
พระ' นิพพาน' นั้น เป็น อัต ตา ตัว จริง ของ เรา มี พระ พุทธ ภาษิต เป็น หลัก ฐาน 

ว่า อ ตุ ตา นิ อตุต โน นา โถ ตน' นั่น แหละ เป็น' ที่พื่ง แห่ง ตน ถ้า ไม่ มี ตน 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๕ 

เสีย แล้ว เหตุ ไร พระองค์ จึง สอน ให้ เอา ตน เป็น ที่ พึ่ง เล่า บาง พวก เห็น ว่า 
จิต นี้ เป็น ธรรมชาติ เกิด เร็ว ดับ เร็ว ไม , มี , แก่น สาร อีก พวก หนึ่ง เห็น ว่า จิต 
แท้ นั้น เป็น ธรรมชาติ ไม่ เกิด ดับ ที่ เกิด ดับ เป็น อารมณ์ ต่าง หาก แต่ ละ 

ฝ่าย ล้วน มี เห่ ตุ ผล ซึ่ง อาจ แสดง ให้ เห็น ชัด ด้วย กัน ทั้ง นั้น และ แต่ ละ ฝ่าย ก็ 
อ้าง พระ พุทธ ภาษิต เป็น หลัก ตัวอย่าง นี้ ล้วน เป็น มูล ของ การ แตก แยก 

นิกาย ซึ่ง ถ้า เป็น สมัย โบราณ เจ้า ของ ผู้ ให้ กำเนิด แต่ ละ ฝ่าย อยาก จะ ตั้ง เป็น 
นิกาย ฃึ้นก็ อาจ จะ ได้ และ พระ พุทธ ศาสนา ใน เมือง เรา ก็ จะ มี นิกาย อนตฺ ตา- 
นี พุ พาน วาท นิกา^ อตฺ ตานี พุ พาน วาท และ นิกาย จิตฺ ตอ นีจฺจ วาท 
นิกาย จิตฺต อม ต วาท กัน ขึ้น บ้าง เป็น แน่ 

เรื่อง เช่น นี้แมั ใน สมัย พุทธกาล ก็มี เหมือน กัน ดัง ใน สุตตันตปิฎก 
ปรากฏ มี ภิกษุ บาง รูป มี ความ เห็น ใน พระ ธรรม ตาม ความ เข้า ใจ ข ลง ตน ผิด ๆ 
หรือ ถูก แต่ก็ ไป ถือ รั้น เอา ข้าง เดียว เช่น พระ ยมก ะที่มี ทฐเ ห็ใเ ว่ ) พระ 
อรหันต์ ตาย แล้ว สูญ จน พระ สา รี บุตร ต้อง เทศนา ให้ กลับ ใจ และ พระ 
สา ติ เก วัฎฏ บุตร ผู้ กล่าว ว่า “เรา รู้ ทั่ว ถึง ธรรม ที่ พระ ผู้มีพ วะ ภาค เจ้า ทรง 
แสดง แล้วอย่าง นั้น โดย ความ ว่า วิญญาณ นี้ นั่น เอ งม 1 ช่อื่น วง ไป แล่น ไป” 
จน พระ ศาสดา ต้อง แสดงมหา ตัณหา ลัง ฃย สูตร แก้ ความ เข้า ใจ ผิด ของ เธอ 
บาง องค์ สดับ เรื่อ งม รณัส สติ กัมมัฏฐาน ซึ่ง มี จุด ประสงค์ ที่ จะ ให้ เรา มี สติ 
ไม่ หลง มัว เมา ใน ชีวิต แต่ กลับ เข้า ใจ ผิด ไป ว่า สอน ให้ เบื่อ หน่าย ต่อ ชีวิต ถึง 
กับ กระทำ อัตวิ นิบาต กรรม และ จ้าง ให้ เขา ประหาร ชีวิต ตน เอง ก็มี ธรรมะ 
บาง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า แสดง โดย จำแนก บ้าง โดย รวบ ยอด บ้าง แต่ ผู้ สดับ 
ไม่ อาจ กระทำ การ แบ่ง แยก ให้ ดี บาง ครั้ง เกิด ความ ไม่ เข้า ใจ ซึ่ง กัน และ กัน 
ดัง ใน พหุ เวท นิย สูตร แห่ง มัชฌิ ม นิกาย ท่าน อุ ทา ยี กล่าว ว่า พระ ศาสดา 
ตรัส สอน เวทนา ไว้ ๓ ประการ คือ สุข เวทนา ทุกขเวทนา และ อุเบกขา- 
เวทนา แต่ ช่าง ไม้ กล่าว ค้าน ว่า พระ ผู้มีพ ระ ภาค ไม่ ได้ ตรัส เวทนา ๓ 



๖ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

ประการ เลย พระองค์ ตรัส ๒ เท่า นั้น คือ สุข เวทนา และ ทุกขเวทนา 
ส่วน อุเบกขา เวทนา นั้น สงเคราะห์ ลง ใน สุข อัน ละเอียด ประณีต ภาย หลัง 
ความ ทราบ ไป ถึง พระ ศาสดา ตรัส ว่า เรื่อง เวทนา นั้น เรา ได้ แสดง ไว้ โดย 
ปริยาย ต่าง ๆ บาง ทีก็มี สอง สาม ห้า หก สิบ แปด สาม สิบ หก จน ถึง 
ร้อย แปด ประการ ผู้ที่ ไม่ สำเหนียก ก็ ต้อง ทะเลาะ วิวาท กัน อย่าง นี้ ใน 
อภิธรรม ปีฎก เหตุ ปัจจ ย นิทาน ของ ฝ่าย เหนือ มี เรื่อง หนึ่ง กล่าว ว่า กาล ครั้ง 
หนึ่ง พระ อานน ท ได้ เดิน ทาง จาริก ถึง ปา ไผ่ แห่ง หนึ่ง พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ สด้บ 
เสียง สาธยาย พระ ธรรมบท คาถา ของ ภิกษุ ที่ อาศัย ใน ปา ว่า “มนุษย์ แม้ มี 
อายุ ได้ ร้อย ปี หาก ไม่ ได้ เห็น นก หงส์ ทะเล ไซร้ (ก็ เปล่า ปราศจาก ประโยชน์) 
ผด กับ ที่ ถึง แม้มี ชีวิต แต่ เพียง วัน เดียว หาก ได้ เห็น นก นั้น (ประโยชน์ ของ 
ชีวิต จึง จะ ได้)” ท่าน อานนท์ ได้ ฟัง ดัง นั้น จึง เข้า ไป ทัก ภิกษุ ผู้ สวด นั้น ว่า นี้ 
หา ใช่ พระ พุทธ ภาษิต ไม่ เธอ จง มนสิการ ตั้งใจ ให้ ดี เรา จัก กล่าว (ที่ ถูก) 
ให้ เธอ ฟัง “ถ้า มนุษย์ มี อายุ ถึง ร้อย ปี แต่ ไม่ รอบ รู้ ใน ธรรม ที่ เกด แล ดับ ไซร้ 
(ก็ เปล่า ประโยชน์) ผิด กับ ที่ ถึง แม้ มี ชีวิต แต่ เพียง วัน เดียว หาก ได้ รอบ รู้ ใน 
ธรรม นั้น” ภิกษุ ผู้ สวด ได้ ฟัง แล้ว ก็ นำ ไป บอก เล่า ให้ อาจารย์ ของ ตน ฟัง 
ภิกษุ ผู้ อาจารย์ รูป นั้น ได้ ฟัง แล้วกล่าว ว่า “พระ อานนท์ เป็น ผู้ ล่วง กาล ผ่าน 
วัย แล้ว คำ พูด อะไร ๆ ของ ท่าน ก็ม้ก จะ ผิด ๆ พลาด ๆ ไม่ ควร จะ เชื่อ ถือ 
เธอ จง สวด ไป ตาม เดิม ของ เธอ เถิด” ที่ เกี่ยว กับ พระ วินัย ก็มีผู้ ตี ความ ผิด 
ไป จาก ประสงค์ เดิม เช่น เรื่อง วิกาล โภช น์ ใน กิฏา คิรี สูตร แห่ง มัชฌิ ม นิกาย 
มัชฌิ ม ปัณณาสก์ เล่า ว่า ภิกษุ ผู้ ชื่อ อัสส ชิ และ ปุนัพ พสุ กะ เกิด ทัเวิ ปริต 
เข้า ใจ คำ ว่า วิกาล หมาย แต่ เพียง เวลา ราตรี แล้ว แนะ นำ พวก ทั้ง คณะ ให้ ฉัน 
อาหาร ได้ ใน เวลา เย็น กล่าว สรรเสริญ ความ เป็น ผู้ ฉัน อาหาร มื้อ ที่ สาม ว่า 
สามารถ ทำ ให้ เป็น ผู้มี ร่าง กาย แข็ง แรง โรค น้อย สุข สำราญ พวก ภิกษุ อื่น 
กล่าว ตัก เตือน ก็ ไม่ ฟัง ภาย หลัง ทราบ ไป ถึง พระ ศาสดา ก็ ทรง นรี ภาษ ว่า 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๗ 

ไม่ ควร' จะ เข้า ใจ ไป เช่น นั้น แล้ว ทรง แสดง ธรรม บรร ยา ย โปรด ใน สัง ยุต ต- 
น, กาย เล่า ว่า สมัย หนึ่ง ณ นคร ราช คฤห์ ขณะ ที่มี การ ประชุม ประชาชน 
กัน ใน ราช บริษัทอยู่ ได้ มี คำ กล่าว ขึ้น ใน ที่ ประชุม ว่า ทอง และ เงิน ควร แก่ 
สม ณ ศาก ย บุตร สมัย นั้น มี พ่อ บ้า นม ณิจูฬ กะ ผู้ เป็น อุบาสก สำคัญ นั่ง อยู่ 

ด้วย ได้ กล่าว คัด ค้าน ขึ้น แต่ ไม่ สามารถ ยัง บริษัท ให้ ยินยอม เห็น ตาม ได้ 
ภาย หลัง นาย บ้าน ผู้ นั้น ได้ เข้า เฝ็า กราบ ทูล อธิ กร ณ เหตุ แด่ พระ พุทธเจ้า 
ตรัส ว่า ปัญจก าม คุณ ควร แก่ ผู้ ใด เงิน ทอง ก็ ควร แก 1 ผู้ นั้น เรา กล่าว อย่าง นี้ 
ว่า ผู้ ต้อง การ หญ้า พึง แสวง หา หญ้า ผู้ ต้อง การ ไม้ พึง แสวง หา ไม้ แต่ มิ ได้ 
กล่าว ว่า สม ณ ศาก ย บุตร พึง ยินดี พึง แสวง หา เงิน ทอง โดย ปริยาย อะไร ๆ 
เลย จาก เหตุการณ์ เหล่ านี้ก็ เป็น หลัก ฐาน ที่ แสดง ให้ รู้ ว่า แม้ ใน สมัย พุทธ- 
กาล พุทธ ศา สนิก มณฑล ก็ ได้ มี การ แตก แยก ความ เห็น กัน ขึ้น แล้ว แม้ ใน 
นคร ราช คฤห์ อัน ปรากฏ ว่า เป็น เมือง ที่ ประชาชน ล้วน แต่ เป็น สัมมา ทิฐิ เอง ก็ ตาม 
แต่ การที่ แตก แยก เท่า นั้น เป็น ไป ใน ทาง ความ เห็น ส่วน ตน ที่ เข้า ใจ ผิด ใน 
ธรรม วินัย บาง ข้อ เท่า นั้น และ เพราะ เหตุ ที่ สมเด็จ พระ ผู้มืพ ระ ภาค ยัง ทรง 
พระ ชนม์ ประทับ เป็น ประธาน คอ ย ตัดสิน ความ ถูก ผิด อยู่ จึง ไม่ ปรากฏ มี 
นิกาย อะไร แตก ต่าง ผิดแผก ออก ไป อย่าง โจ่งแจ้ง ถ้า จะ มีก็ เห็น จะ ได้แก่ 
พวก ของ พระ เท วทัต เท่า นั้น แต่ นั่น ก็ดู เหมือน จะ แยก ออก ไป เพื่อ ตั้ง ตน 
เป็น ศาสดา แข่ง กับ พระ พุทธเจ้า (ใน ตำรา ฝรั่ง ว่า พวก 1 พระ เท' วทัต บูชา แต่ 
พระ พุทธเจ้า ที่ ล่วง แล้ว สาม องค์ ไม่ บูชา พระ ศาก ย มุนี) และ มา ภาย หลัง 
พระ เท วทัต และ พวก ก็ กลับ ตัว ได้ หัน เข้า มา ส่ใต้ บารมี ของ พระ พุทธองค์ 

อีก ' 



๘ ประวัติ ศา สต เพ ระ พุทธ ศาสนา 

เรื่อง นิกาย สืบ เนื่อง มา แต่ ความ เป็น เอตทัคคะ 

นอก จาก นี้ ยัง มี สมุฏฐาน อัน เนื่อง จาก คุณพิเศษ บางอย่าง ของ ส่วน 
บุคคล หรือ ส่วน คณะ อีก ด้ว ย เช่น การ ศึกษา พระ ปริยัติธรรม ใน ลัง ฆ มณฑล 
ย่อม ปราก ฏผู้มี อุปนิสัย ชอบ การ ศึกษา แต่ ละ ด้าน ต่าง ๆ กัน ออก ไป ภิกษุ 
บาง หมู่ มี ความ พึง พอ ใจ ใน การที่ จะ ริ่า เรียน พระ วินัย หรือ พระ สูตร และ 
พระ อภิธรรม ย่อม จะ เลือก เอา แต่ ทาง ที่ ตน ถนัด ศึกษา รอบ รู้ จน แตก ฉาน 
ก็ ได้ เป็น เอตทัคคะ ผู้ เชี่ยว ชาญ ใน ปิฎก หรือ ใน หมวด ธรรม นั้น ๆ เป็น 
ธรรมดา การ เผ่ย แผ่ก็ ย่อม หนัก ไป ใน ทาง ที่ ตน รู้ อยู่ เมื่อ มี สานุศิษย์ มาก 
เข้า ก็ รวม กัน เป็น คณะ หรือ หมู่ ขึ้น ฉะนั้น ภิกษุ สงฆ์ หมู่ หนึ่ง ๆ ก็มี 
คุณลักษณะ เลิศ เด่น ประจำ หมู่ ของ ตน ใน กาล ภาย หลัง ปรากฏ มี แต่ 

ปุถุชน สงฆ์ เรื่อง ความ เห็น ก็ ยิ่ง จะ เภิด มี มาก มาย เช่น ผู้ที่ท รง อภิธรรม- 
ปิฎก ย่อม ถือ ว่า อภิธรรม ปิฎก สำคัญ กว่า สอง ปิฎก่ ข้าง ด้น บาง คณะ เห็น 
เลย ธง ไป ว่า ถ้า ไม่ รู้ อภิธรรม แล้ว ก็ ตรัสรู้! ม่ได้ ก็มี ส่วน ผู้ เชี่ยว ชาญ ใน 
สุตตันตปิฎก ก็ เห็น ว่า พระ สูตร สำคัญ ที่ สุด เพราะ พระ สูตร รวม ไว้ ซึ่ง 
สิกขา สาม คือ ศึล สมาธิ ปัญญา รู้ พระ สูตร เท่า นั้น ก็ ชื่อ ว่า รู้ อะไร ๆ ใน 
ศาสนา หมด ส่วน ผู้ ชํ่า' ชอง' ใน' วินัย ปิฎก ก็ เห็น ความ เลิศ เด่น ของ พระ วินัย 
เพราะ เหตุ ที่ศึล เป็น บาท ต้น ของ สมาธิ ปัญญา หาก ไม' มีศึล แล้วจะ ตรัสรู้ 
หลุด พ้น ทุกข์ ไม' ได้ มี ตัวอย่าง ที่ จะ เห็น ได้ เช่น ใน วง การ ศึกษา พระ ปริยัติ- 
ธรรม ของ หมู่ ประเทศ ที่ ถือ พระ พุทธ ศาสนา ฝ่าย เถรวาท มี ไทย พม่า 
รามัญ เป็น ต้น ทั้ง ๓ ประเทศ นี้ ล้วน แต่ มี คุณลักษณะ พิเศษ อยู่ คน 
ละ อย่าง คือ ประเทศ รามัญ แต่ ไหน แต่ ไร มา มี ความ ขึ้น ชื่อ ลือชา ใน ทาง ทรง 
จำ แตก ฉาน ใน พระ วินัย ใน ประเทศ พม่า ขึ้น ชื่อ ใน ทาง อภิธรรม อาจกล่าว 
ได้ ว่า เรื่อง ความ เข้า ใจ ใน พระ ปรมัตถ์ แล้วจะ ต้อง ยก ให้ พม่า เป็น ที่ หนึ่ง 
หลัก สูตร การ ศึกษา ปริยัติ ของ. เขา ก็ เริ่ม ต้น ด้วย อภิธรรม กัน เลย ที เดียว 



เสถียร โพ ธินัน ทะ ๙ 

ส่วน ของ ไทย เรา ถนัด ชำนาญ ทาง พระ สูตร โบราณ ว่า “มอญ วินัย ไทย- 
พระ สูตร พม่า อภิธรรม” 

ความ จริง การ แบ่ง แยก เพราะ เหตุ แห่ง ความ แตก ต่าง ทาง เอตทัคคะ นั้น 
มี มา สืบ เนื่อง แต่ เบื้อง โพ้น คือ ใน สมัย พุทธกาล บรรดา พระ อสีติ มหา- 
สาวก ทั้ง หลาย ดั่ง พระ สา รี บุตร พระ โม ค คัล ลา นะ พระ มหา กัสส ปะ 
แต่ ละ องค์ ล้วน มี เอตทัคคะ ไม่ ทาง ใด ก็ ทาง หนึ่ง และ ท่าน ๆ หนึ่ง ก็มี 
สานุศิษย์ นับ จำนวน ร้อย ๆ พันๆ อย่าง พระ อุรุ เวล กัสส ป กับ น้อง ชาย 
ของ ท่าน อีก สอง องค์ มี บริวาร จำนวน พัน ได้ รับ ยกย่อง ว่า เป็น ผู้ที่ เลิศ กว่า 
ภิกษุ ใน ทาง บริวาร มาก พระ สา รี บุตร ผู้ เป็น เอตทัคคะ ทาง ปัญญา และ การ 
ให้ โอวาท แก่ ภิกษุ จน พระ ศาสดา ยกย่อง ให้ เป็น ถึง ธรรม เสนาบดี อัน 
ปรากฏ ใน พระ บาลี เส ล สูตร ตรัส แก่ เส ล พราหมณ์ ผู้ ทูล ถาม ว่า ใคร ที่ เป็น ผู้ 
รอง ลำดับ ของ พระองค์ ที่ จะ สามารถ ประกาศ ตาม ได้ ซึ่ง ธรรมจักร ที่ พระ 
องค์ ประกาศ แล้ว ตรัส ว่า “เส ละ สา รี บุตร เป็น ผู้ รอง ลำดับ ตถาคต ย่อม 
ประกาศ ตาม เรา ได้ ซึ่ง อนุ ตตร ธรรมจักร อัน เรา ประกาศ แล้ว” ส่วน พระ 
โม ค คัล ลา นะ ได้ เป็น เอตทัคคะ ทาง อิทธิ ปาฏิหาริย์ สามารถ ทรมาน ผู้ ไม 1 เชื่อ 
พระ พุทธ ศาสนา มา ให้ เชื่อ ได้ เป็น กำลัง สำคัญ ใน การ แผ่ ศาสนา ทั้ง สอง 
องค์ นี้ ได้ รับ ยกย่อง เป็น เอก อัคร สาวก ซ้าย ขวา สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า 
กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส ทรง สันนิษฐาน ว่า บาง ที พระ พุทธองค์ จะ ทรง 
มอบ ธุระ ให้ ท่าน ทั้ง สอง เป็น คณาจารย์ ใหญ่ แยก คณะ ออก ไป สอน ศาสนา 
พระ สา รี บุตร เป็น หัว หน้า ใน ฝ่าย ทัก ษณ พระ โม ค คัล ลา นะ เป็น หัว หน้า 
คณะ ฝ่าย ฮ ดร ข้อ สันนิษฐาน อัน นี้มีค วาม จริง พอ เป็น หลัก ราน เพราะ 
ปรากฏ ว่า ท่าน ทั้ง สอง เคย เดิน ทาง พร้อม ด้วย บริวาร นับ จำนวน ร้อย ไป ใน ที่ 
ต่าง ๆ ถ้า หาก มี ใช่ เพื่อ ศา สน กิจ แล้ว ก็ เพื่อ อะไร เล่า บาง สมัย ท่าน ทั้ง สอง 
ก็ เที่ยว แสดง ธรรม ตาม คาม นิคม ชนบท ต่าง ๆ โดย เฉพาะ พระ มหา 



๑๐ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

โม ค คัล ลา นะ ปรากฏ ว่า บาง สมัย ไป สอน เทวดา บน สวรรค์ ก็มี อย่าง ไร ใน 
สัจ จวิภั งค สูตร แห่ง มัชฌิ ม นิกาย อุป ริ ปัณณาสก์ มี พระ พุทธ วจนะ ว่า 
“ดู ก่อน ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก เธอ จง เสพ จง คบ สา รี บุตร และ โม ค คัล ลา นะ 
เถิด เธอ ทั้ง สอง เป็น ผู้ ฉลาด เป็น ผู้ อนุเคราะห์ ส พรหมจารี สา รี บุตร เป็น 
เหมือน มารดา โม ค คัล ลา นะ เป็น เหมือน พี่ เลี้ยง ดู ก่อน ภิกษุ ทั้ง หลาย 
สา รี บุตร ย่อม แนะ นำ ใน โสดา ปัตติ ผล โม ค คัล ลา นะ ย่อม แนะ นำ ใน 

ประโยชน์ สูง ขึ้น ไป สา รี บุตร ย่อม สามารถ จะ ทำ ให้ ง่าย ซึ่ง อริยสัจ ทั้ง ๔ 
โดย พิสดาร” ใน สังยุ ตตนิ ก่าย (มหา วาร วรรค) กล่าว ว่า เมื่อ สมัย 
ปัจฉิม โพธิ กาล หลัง จาก ที่ ท่าน ทั้ง สอง ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน แล้ว พระ ศาสดา 
ประทับ , กับ หมู่ ภิกษุ ที่ ริม ฝัง แม่ นํ้า คงคา ใน แคว้น วัช ชี พระองค์ ตรัส เตือน 
ภิกษุ ทั้ง หลาย ว่า “ดู ก่อน ภิกษุ ทั้ง หลาย ก็ บริษัท ของ เรา นี้ ย่อม ปรากฏ 
เหมือน อย่าง ว่าง เปล่า ไม่ เหมือน เมื่อ สา รี บุตร และ โม ค คัล ลา นะ ยัง ไม , 

นิพพาน สา รี บุตร และ โม ค คัล ลา นะ อยู่ ณ ทิศ ใด ทิศ นี้ นของ เรา ย่อม 
ไม 1 ว่าง เปล่า ความ ห่วงใย ย่อม ไม่ มีแก่ เรา ใน ทิศ นั้น” แล้ว ตรัส ต่อ ไป ว่า 
เป็น ที' นำ อัศจรรย์ อย่าง ยิง ที่แม้ พระ สาวก คู่ ชีพ จะ มา จาก ไป พระองค์ 
เอง ก็ หา มี ความ เศร้า โศก ไม่ เพราะ ว่า สิ่ง ใด เกิด แล้ว มี แล้ว ก็ ย่อม จาก ไป 
เป็น ธรรมดา พระ พุทธ ภาษิต นี้ สนับ สนุน พระ มติ ของ สมเด็จ พระ ม หา- 

ส มณเ จ้า ฯ ที่ ตรัส ไว้ ข้าง ต้น เมื่อ ท่าน ทั้ง สอง ยัง มี ชีวิต อยู่ คง ได้ ทำ หน้าที่ 
อนุ ศาสดา เผย แผ่ พระ ธรรม ตลอด ไป และ คง ได้ บริหาร การ คณะ สงฆ์ ตาม 
ถิ่น นั้น ๆ โดย เฉพาะ ใน พระ ไตรปิฎก นอก จาก พระ พุทธ ภาษิต แล้ว 
ภาษิต ของ ท่านพระ สา รี บุตร เป็น มากกว่า ใคร อื่น และ ภาษิต ของ ท่าน ล้วน 
แต่ เป็น ข้อ ธรรม ลํ้า ลึก เป็น ส่วน มาก (ดู ใน ปฏิสัมภิทา มรรค จะ เห็น จริง) 
สำหรับ พระ มหา กัสส ปะ นั้น ตลอด ชีวิต ของ ท่านอยู่ ด้วย การ 

ประพฤติ ธุดงค์ ได้ รับ ยกย่อง จาก พระ พุทธองค์ หลายอย่าง หลาย ประการ 




0๑ 



เสถียร โพ ธินัน ทะ 

เช่น ใน กัสส ปสัง ยุตต์ ตรัส แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ที่ เซต วัน ว่า “ดู ก่อน ภิกษุ 
ทั้ง หลาย เรา หวัง เพียง ใด ก็ ย่อม สงัด จาก กาม และ อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย 
แล้ว เข้า ถึง ฌาน ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อา กาสา นัญจ ายต นะ วิญญา- 
ณ ญ จา ยต นะ อา ภิญจั ญญา ยต นะ เนว สัญญา นา สัญญา ยต นะ สัญญา- 
เวท ยิตนิ โรธ แล้ว แล อยู่ ได้ ตลอด กาล เพียง ใด ภิกษุ ทั้ง หลาย ! แม้ 
กัสส ปะ ก็ ดุจ เดียว กัน เธอ หวัง เพียง ใด ก็ ย่อม เข้า ถึง ฯลฯ แล้ว แล อยู่ ได้ 
ตลอด กาล เพียง นั้น’’ แม้ ใน อภิญญา หก ทรง รับรอง ไว้ ว่า พ่าน มหา กัสส ปะ 
สามารถ ที่ จะ กระทำ ได้ ไม่ ต่าง อะไร จาก พระองค์ เลย นับ ว่า พ่าน เป็น พระ 
มหาสาวก องค์ เดียว ที่มี อภิญญา และ สมาบัติ เทียม เท่า พระ ผู้มีพ ระ ภาค ผู้ 
เป็น ศาสดา ใน แห่ง อื่น ๆ ทรง เทศนา ตัก เตือน ภิกษุ ทั้ง หลาย ให้ เอา 
ปฏิปทา ของ ท่าน เป็น เนติ ประพฤติ ปฏิบัติ เสมอ นอก จาก นมีม หา สาวก 
อื่น ๆ อีก เช่น พระ อนุ รุทธ ะผู้ เลิศ ใน ทาง ทีพย จักษุ พระ ปุณณ ะ 
เลิศ ใน ทาง ธรรม ก ถึก พระ มหา กัจ จา ย นะ เลิศ ใน ทาง กระจาย ธรรม ย่อ ให้ 
พิสดาร พระ อานนท์ เลิศ ใน ทาง พหูสูต พระ อุ บาลี เลิศ ใน ทาง ทรง วินัย 
ฯลฯ 

ความ เป็น ผู้ ถนัด จัด เจน ใน ธรรม หรือ ความ สามารถ ข้อ ต่าง ๆ ไม่ 
เหมือน กัน แล้ว แสดง ความ คิด ออก มา นั้น เรา อาจ จะ พบ ได้ ใน มหา' โก- 
ลิ งคส าลสู ต ร แห่ง มัชฌิ ม 1 นิกาย มูล ปัณณาสก์ ซึ่ง เป็น สูตร ที่ แสดง ถึง ข้อ 
คิด เห็น เป็น ราย บุคคล ของ พระ มหา เถระ องค์ ต่าง ๆ ที่ ล้วน ได้ รับ ยกย่อง 
เป็น เอตทัคคะ ดำเนิน เรื่อง ว่า สมัย หนึ่ง พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า เสด็จ ประทับ 
อยู่ ณ ปา โค สิง ค สา ล วัน พร้อม ด้วย พระ สาวก ผู้ใหญ่ มี พระ สา รี บุตร 
พระ โม ค คัล ลา นะ พระ มหา กัสส ปะ พระ. อนุ รุ ทธะ พระ เรว ตะ พระ 
อานนท์ ครั้น ใน สายัณห์ วัน หนึ่ง พ่าน มหา เถระ โม ค คัล ลา นะ ได้ ชัก ชวน 




๑๒ ประวัติ ศาสตร์ พระ พุทธ ศาสนา 

พระ เถระ องค์ อื่น ๆ ให้ ไป ฟัง ธรรม ของ พระ สา รี บุตร ๑ 

เมื่อ ไป ถึง แล้ว พระ สา รี บุตร เป็น ผู้ เริ่ม เรื่อ งด้ว ย การ ถาม พระ อานนท์ 
ว่า ปา โค สิง ค สา ล วัน อัน น่า รื่นรมย์ ใน ราตรี เดือน หงาย แจ่ม นี้มี ธรรมชาติ 
อัน งาม เช่น ดอก สาละ ที่ เบ่ง บาน ส่ง กลิ่น หอม ขจร ไป ทั่ว ความ งาม 

ของ ปา จะ งาม สม กับ ภิกษุ ผู้มี คุณ เช่น ไร บ้าง เมื่อ พระ สา รี บุตร ตั้ง ปัญหา ขึ้น 
เช่น นี้ แล้ว พระ มหา เถระเหล่า นั้น ต่าง ก็ เฉลย ไป ตาม ความ คิด ความ ถนัด 
ของ ตน เช่น พระ อานนท์ ก็ กล่าว ว่า ต้อง ภิกษุ ผู้ เป็น พหูสูต จำ ทรง ไว้ 
ซึ่ง สูตร พร้อม ทั้ง อรรถ ะ พยัญชนะ จึง งาม สม พระ เรว ตะ ก็ ว่า ต้อง ภิกษุ ผู้มี 
การ หลีก เร้น อยู่ แต่ผู้ เดียว มี ฌาน พร้อม ทั้ง วิปัสสนา จึง งาม สม พระ 
อนุ รุทธ ะก็ ว่า ต้อง ภิกษุ ผู้มี ทิพยจักษุ ล 1 วง จักษุ ของ มนุษย์ อาจ ทอด ทัศนา 
จำนวน พัน แห่ง โลก ทั้ง หลาย จึง งาม สม พระ มหา กัสส ปะ ก็ ว่า ต้อง ภิกษุ 
ผู้ ถือ อยู่ ปาก ล่า ว สรรเสริญ คุณ ของ ผู้ ถือ อยู่ ปา และ ถือ การ รับ แต่ อาหาร 

บิณฑบาต นุ่ง ห่ม แต่ ผ้า บังสุกุล และ ผ้า สาม ผืน เป็น วัตร มี ความ มัก น้อย 
สันโดษ และ เป็น ผู้ บริบูรณ์ ด้วย คัล สมาธิ ปัญญา จึง งาม สม พระ โม ค- 
คัล ลา นะ ก็ ว่า ต้อง ภิกษุ ผู้ มี ปัญญา วิสัชนา ข้อ อภิธรรม กถา อย่าง ไม่ ท้อถอย 
และ กถา นั้น ต้อง มี ความ ประพฤติ เป็น ไป ใน ธรรม ๒ จึง งาม สม 

ส่วน พระ สา รี บุตร เอง นั้น กล่าว ว่า ต้อง ภิกษุ ผู้มี อำนาจ จิต ประสงค์ 

จะ อยู่ ใน วิหาร สมาบัติ ใด เวลา ใด ก็ สามารถ ที่จํะ อยู่ ได้ อย่าง ไม 1 ติด ขัด 

เปรียบ เหมือน หีบ ผ้า ของ พระ ราชา ซึ่ง เต็ม ไป ด้วย ผ้าสื ต่าง ๆ เมื่อ พระ ราชา 

® ตรง นี้ แสดง ถึง ความ เป็น ผู้ ยิ่ง ใหญ่ สม กับ ตำแหน่ง ธรรม เสนา มดี จน พระ สาวก ชั้น ผู้ใหญ่ ยัง 
ฟัง ธรรม จาก ท่าน 

๒ ตรง นี้ เหตุ ไร จึง ไม' กล่าว ถึงฤ ทธี้ทึ่ ท่าน องค์ นี้ ถนัด นี่ เป็น การ แสดง ให้ เห็น ว่า เรื่อง ของ ฤทธิ้ 

ไม่ ใช่' ความ ประสงค์ สำคัญ ของ พระ พทธ ศาสนา มี หรือ ไม่ มีก็ ไม่ แปลก เพราะ ไม่ ทำ ให้ ถึง ที่ สุด 

น้, โ ' 

ทุกฃํ เด เลย 




เสถียร โพ ธินัน ทะ 



๑ 6า 

จะ ต้อง การ สี ไหน คู' ไหน ก็ อาจ หา มา นุ่ง ห่ม ได้ ทุกระยะ เวลา ภิกษุ ต้อง มี 
คุณสมบัติ เห็น ปาน นี้ จึง จะ งาม สม เมื่อ พระ เถระ ทั้ง หลาย เสนอ ความ เห็น 
กัน จบ แล้ว ต่าง ก็ ชวน กัน ไป เฝ็า พระ ผู้มีพ ระ ภาค ให้ ทรง ตัดสิน ว่า ของ ผู้ ใด 
ถูก ต้อง พระ ศาสดา ตรัส ว่า ถูก ด้วย กัน ทั้ง หมด เพราะ ต่าง ฝ่าย ต่าง ก็ กล่าว 
ไป ตาม ความ จริง ที่ ตน สามารถ ใน ที่ สุด ทรง สรุป ความ ว่า ปา โค สิง ค สา ส- 
วน พึง งาม สม ด้วย ภิกษุ ผู้ ไม , ประมาท ใน การทำ ที่ สุด แห่ง ทุกข์ โดย การ นั่ง คู้ 
บัลลังก์ ตั้ง กาย ให้ ตรง ดำรง สติ เฉพาะ หน้า มี ความ ตั้งใจ อย่าง เด็ด ขาด ว่า 
“จิต เรา ยัง ไม่ พ้น ไป จาก อา สวะ และ ความ ถือ มั่น จะ ไม่ ลุก ขึ้น” ปา' โค สิ ง- 
ด สา ล วัน จึง งาม สม ด้วย ภิกษุ เ'! เนนี้ 

ความ เป็น ไป ดัง นี้ ที่ นับ ได้ ว่า มี ส่วน เกี่ยว ข้อง อัน สำคัญ ยิ่งยวด แห่ง , 
การ แยก นิกาย เนื่อง ด้วย ท่านมหา เถระเหล่า นี้ ต่าง มี ลัทธิ วิ หา ริก และ อัน 
เต วา สิก หรือ ผู้ เห็น ดี เห็น ชอบ ปฏิบัติ ตาม ท่าน องค์ ละ มาก ๆ แรก เริ่ม เดิมที 
ก็ ไม 1 มี การ แตก แยก กัน ออก ไป อย่าง ไร แม้ จะ ต่าง ฝ่าย ต่าง อาจารย์ ต่าง 
สำนัก และ ต่าง ก็มีค วาม เป็น เอตทัคคะ ไม่ เหมือน กัน ก็ ตาม ทั้ง นี้ เพราะ 
เหตุ ที่ ท่าน สาวก เหล่า นั้น ส่วน มาก ได้ บรรลุ ถึง ความ ตรัสรู้ อย่าง ตั๋าที่ สุด 
ก็ ได้ เป็น พระ โสดาบัน เหตุ นั้น ข้อ วิ มติ กังขา ใด ๆ ที่ จะ เป็น ชนวน ให้ เกิด 
ทิฐิ แยก พวก แยก พ้อง จึง ไม่ อุบัติ ขึ้น นิกาย เพิ่ง จะ มี ขึ้น ก็ เมื่อ สาวกรุ่น 

ต่อ มา หลัง ๆ เท่า นั้น 

อนึ่ง การ แบ่ง หมู่ แบ่ง คณะ ตาม ลักษณะ ความ สามารถ ประจำ บุคคล 
ใน คณะ นั้น ๆ ดู เหมือน จะ เริ่ม มี มา แต่ ยุค พุทธกาล เช่น มี ภิกษุ ฝ่าย 
กระ ท่า วิปัสสนา ธุระ และ ฝ่าย คัน ถ ธุระ หรือ พวก ที่ ถือ อยู่ ปา กับ พวก ที่ อยู่ 
ละแวก บ้าน พวก สมาทาน ธุดงค์ และ พวก ไม่ สมาทาน พวก ธรรม ธร 
วินัยธร มาติกา ธร (มี ปรากฏ ใน อัง คุต ตรนิ กาย ว่า ธมฺม ธ โร วินย ธ โร 
มาติกา ธ โร) สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า ฯ กล่าว ได้ 1 , น วินัย มุข ว่า วิธี แจก 



๑๔ 



ประวัติ ศาสตร์ พระ 



พุทธ ศาสนา 



เสนาสนะ นั้น พึง กำหนด ฐานะ ของ ผ้อย่ ให้ สม แก 1 ฐานะ ของ ภิกษ เช่น ผ้ 

๙ สื ‘ม , บ 0 ฬิ ๆ 1 ป 

เล่า เรียน หรือ ประกอบ กิจ ใน ทาง เดียว กัน ก็ ให้ ถือ เสนาสนะ ใกล้ กัน หรือ 
หมู่ เดียว กัน ดัง พระ ทัพ พมัล ล บุตร ผู้ เลิศ ใน ทาง จัด เสนาสนะ ท่าน จัด 
ภิกษุ ทั้ง หลาย ให้ ถือ เสนาสนะ เป็น หมู่ ๆ กัน ตาม ธุระ ที่ ประกอบ เช่น ภิกษุ 
ที่ เป็น วินัยธร ให้ อยู่ พวก หนึ่ง ที่ เป็น สุต ดัน ต ธร ให้ อยู่ พวก หนึ่ง ที่ เป็น 
มาติกา ธร ธรรม กถืก และ ปา เพ็ญ ภาวนา ก็ จัด แบ่ง ให้ อยู่ ตาม พวก ไม่ 

ปะปน กัน 

การ แบ่ง อัน เป็น ไป เช่น นี้ หา ได้ เกิด ขึ้น จาก ผู้ หนึ่ง ผู้ ใด จัดการ แบ่ง ไม่ 
แต่ เป็น ไป ตาม สภาพ ธรรมดา ตาม ลัก ษณา การ อัน ไม่ เหมือน กัน นั้น แบ่ง 
ตัว ของ ตัว เอง เมื่อ สืบ มา ภาย หลัง ได้ เป็น ธรรมเนียม ของ ลัง ฆ มณฑล และ 
การ ตั้ง สม ณ ศักดิ ''ของ บรรดา ประเทศ ที่ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา มี ภิกษุ 
ฝ่าย อรัญ ญ วา สี และ ฝ่าย คาม วา สี แต่ ละ ฝ่าย มี มหา เถระ ผู้ จัด เจน ใน ทาง 
นั้น ดำรง ตำแหน่ง คณบดี ปกครอง เช่น ใน ไทย ตำแหน่ง คณบดี ฝ่าย 
อรัญ ญ วา สี คือ ที่ พระ โพธิ วงศา จาร ย์ มี สร้อย ต่อ ท้าย ว่า ญาณ วิสุท ธจรี ยา 
ปริ ณา ยก ตรี ปิฎก ธรรม สุนทร ย ติคณิ ศร บวร ศัล าทิ ขัน ธ อรัญ ญ วา สี 
(ตำแหน่ง นี้ เดิม เป็น เจ้า คณะ ฝ่าย อรัญ ญ วา สี) 




